
MánaSarrit til stuffnings lcirlcju og kristindómi Islendingn, 
gejiS út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 

_ _ RITSTJÓR I JÓN BJARNASON. 

5. árg. WINNIPEG, FEBRÚAR 1894. Nr. ]•> 


• . • TVforg’unsöiigr 

. cftir InCÍmann, þýcltlr af scrr. MatliasiJokkitmssyni, 
(„t Öslen stigcr Solen up“. — Lagid eftir Weyse). 

í austri rcnnr signuð sól 
og sveipar gulli ský, 
og brunar yfir bjargastól 
i og borg og land á ný. 

Ilún kemr-bcint úr austrátt, 
þar Eden mannsins lá, 
og boðar fögnuð, blíðu’ og sátt 
í borg og hreysi smá. 

Irá ströndum þeitti oss heilsar ltún, 
er liófst vor þunga leið 
og ltníga vötn af himinbrún 
um helgan lífsins meið. 

Irá Betlehem oss heilsar hún, 
þar hæsta ljósið rann, 
cr birtu slær um borg og tún 
og biessar þjáðan mann. 





—178— 


því liverfa öiLnur hÍLninljiis 
og hnegja dagsins brá; 
þau lúta œðri logarós, 
seLn lífið kemr frá. 

])ú, háa morgunsólna sól, 
þér syngja börnin prís, 
og þakka líkn og líf og skjól 
frá Ijóssins paradís. 

-- | ~ - f*— - ■ ■ '1 - ' n-- 

Má reiða sig á guðspjallasöguna? 

Eftir dr. F. Godet í Neuchatel í Sveiss. 


Framhald. 

þessar þrjár guSspjallasögur voru þannig semma til, og 
höfundar þeirra stóðu persónulega í nánu sambandi við hina 
upphaflegu votta. Af þessu leiðir það, að cfnið hlýtr áreiðan- 
legt að vera, bæði að því er snertir rœður Jesú og eins verk 
hans. }>að er með öllu óhugsanlegt, að efnið í ritum þessum 
hefði getað myndazt í hugum manna eins og æfintýri á ekki 
lengri tÍLna en 30—40 árum, sérstaklega þar sem eins stóð á 
öllu eins og vér vitum að gjörði á þeim tíma. Svo stórkostleg 
Jýóðsagnamyndan er ómöguleg. 

En vissan um áreiðanlegleik guðspjaliasögunnar verðr 
enn þá augsýnilegri, ef maðr man eftir því, að sögur guðspjall- 
anna í sínu álcveðna orðalugi voi’u lifandi í manna munnum 
löngu áðr en þær voru fœrðar í letr, og því með, að þessar munn- 
legu guðspjallasögur má rekja alla leið upp að atburðunum sjálf- 
um, sem frá er sagt. Til þess að ná fullvissu um þetta cfni 
vei’ðum vér stuttlega að rannsaka hin þrjú guðspjöll, ekki að 
eins hvert um sig, eins og þegar er gjört, heldr þau öll sameigin- 
lega, og kemr við rannsókn þá ekki að eins það í ljós, að rit 
þessi eru hvert öðru svo náskyld, heldr einnig hvernig á þeim 
einkennilega skyldleik stendr. 

5. þrátt fyrir það, að þessi þrjú rit eru hvert öðru svo frá- 
brugðin, er efni beirra allra í aðalatriðunum hið sama, og frá- 



—179— 


sagnir þeirra eru meira að segja oft svo samhljóða, að það er 
enginn orðamunr. það hefir verið reynt til að gjöra grein fyvir 
þessu á ýmsan hátt. það hefir verið sagt, að einn guðspjalla- 
inaðrinn hafi ritað upp eftir öðrum, og hinn þriðji liafi ritað upp 
það, sem hinir báðir rituðu, eða tveir ritað upp eftir einuin; og 
liafa menn rneð þessu lent út í heila flœkju af getgátum. Hvern- 
ig ætti maðr þá að gjöra sér skiljanlegar hinar niörgu hreyting- 
ar, sexn hver einstatr guðspjallamaðr cftir þessu hlyti að liafa 
leyft sér að gjöra við frásögu hins eða hinna? Orð drottins 
sjálfs voru kirkjunni vafaffaust svo lieilög, að enginn myndi hafa 
dirfzt að breyta þeiin eftir eigin hugþótta, og þó liljóöa þau ein- 
att býsna ólíkt hjá liinuin þremr guðspjallamönnum. Er 
því að athuga, hvort gjöra má grein fyrir hinni nákvæmu sam- 
hljóðan á hinum ýmsu köfiuin guðspjalia þessara á annan fiátt. 
Inngangrinn til Lúkasar guðspjalls, sem þegarhefir verið iriinnzt 
á, gjörir það fullkomlega ljóst, hvernig í þessu liggr. Lúkas 
gctr þess þar, að hann liafi efni guðspjallasögu sinnar beinlínis 
frá ínönnuni þeim, „er frá öndverðu sjálfir voru sjónarvottar og 
jijónar orðsins“; á iiann þar augsýnilega við postulana og stað- 
festir þannig, að hin munnlega frásaga þeirra sé hin sameigin- 
lega uppspretta ailra iiinna rituðu frásagna um æti drottins. 
Staðrinn, þar sem frásögur þsssar áttu sitt aðalheimkynni, var 
auðvitað Jerúsalem, þar sem postularnir lengst af höfðu aðsetr 
fyrstu 25 árin eftir dauða meistara síns og drottins. í pré- 
dikan sinni vitnuðu þeir fremr öllu öðru um líf og framkvæmdir 
drottins, um dauða hans og upprisu, og var það söfnuðinuin sein 
daglegt brauð. (Pg. 2,42: „Héldti þeir sér stöð'uglega viff pod- 
vlanna kenning í félagsskap, samnautn og bœnahaldi".) Sömu 
reeðurnar eftir Jesú, sömu frásiigurnar um æfi hans voru marg- 
endrteknar og fengu rneð því móti smásaman ákveðið form, sein 
jafnvel náði til hinna einstöku orðatiltœkja, einkum fyrir þá 
sök, að sögunum, sem upphaflega voru á hebresku, varð að snúa 
á grísku fyrir hina mörgu Gyðinga, sem jiá tungu töluðu, Helie- 
nistana, er svo eru nefndir. Sérstök grísk orðatiltœki voru 
viðhöfð, sem bezt þóttu við eiga, til að tákna hebresk orð, sem 
ervitt er að þýða, og þau oröatiltœki eru svo látin haida sér í 
öllum síðari frásögum, cr skráðar voru á grísku. það mynduð- 
ust jafnvei nokknr ákveðnir flukkar af frásögnum, þarsemmð- 



—180— 


röðun atburðanna var æfinlega eins, og skuluin vér í þessu tilliti 
nefna framkomu Jóhannesar skírara, skírn Jesú og freisting 
(Matt. 3. og 4. kap.; Mark. 1,1—13; Lúk. 3. og 4. kap.), og sömu- 
leiðis komu Jesú til Gadara, lækning djöfulóðu mannanna þar, 
förina þaðan til Kapernaum lækning dóttur Jaírusar undir 
eins íi eftir, o. s. frv. (Matt. 8. og 9. kap,; Mark. 4. og 5. kap.; 
Lúk. 8. kap.). 

þessa undirstöðu hinnar munnlegu, postullegu sögu finnum 
vér, oft jafnvel með sömu orðum og orðatiltœbjum, í frásögum 
hinna þriggja guðspjallamanna; og ef vér munum eftir þessari 
sameiginlegu undirstöðu guðspjallanna, vcrðr oss skiljanleg hin 
einkc-nnilega samhljóðan þeirra, sem annars má virðast svo und- 
arleg. ])að er auðskilið, hvernig á því stendr, að þrátt fyrir 
þetta getr þó verið munr á sögum þessara guðspjalla. Segi 
ýmsir menn frá sama upphaflega vitnisburðinum, mun ávallt 
fara svo, að nokkru muni í smáatriðum, enda þótt allir komi 
með aðalefnið í sömu m'ynd. Að því er kcmr til orða drottins, 
einkum úr samrœðum hans við aðra, er munrinn hjá hinum 
þremr guðspjallamönnum ekki mikill. þar varð auðvitað að 
gæta hinnar mestu nákvæmni, enda eru þau margsinnis í hinum 
þremr ritum bókstaflega samhljóða. Sá maðr aftr á móti, er 
skýrir frá sögulegum atburðum, hefir ekki nærri því eins bundn- 
ar hendr, og getr því sett efnið fram eftir því, sem honum þykir 
bezt við eiga. 

Ekki þarf oss heldr að finnast það neitt undarlegt, að þess- 
ar frásagnir úr æfi Jesú héldust óbreyttar í marga áratugi, og 
að postularnir og aðstoðarmenn þeirra sögðu þær því nær bók- 
staflega samhljóða I hinum breytilegustu söfnuðum. því að eins 
og vér oft höfum haft tœkifceri til að minna á, stendr afl minn- 
isins í öfugu hlutfalli við þá íþrótt að kunna að rita. A vorum 
dögum er naumast unnt að gjöra sér hugmynd um, hve áreiö- 
anlega minnið getr varðveitt hið munnlega orð, þegar ekkert 
ritað er til aðstyðja sig við. Efnið í Fecfa-bókunum 1 ! var til svo 
öldum skifti áðr en þær voru í letr fœrðar. Sama er að segja 
um það mikla mál, sem Talmúd hefir inni að halda. Og cnn 


í) þ. e. hinum helgu indversku ritninguni. 



— 181 — 


þann dag í dag tíðkost það í austrlöndum, aS menn mæli af 
munni fram órituð ljóð upp á mörg þúsund vers. 1 ) 

Inngangrinn til Lúkasar guðspjalis synir oss líka greini- 
lega, að guðspjallasögurnar, sem postularnir og liinir fyrstu að- 
stoðarmenn þeirra komu með í boðskap sínum, höfðu fastákveð- 
inn búning áðr en þær voru frerðar í letr. 

Hvorki hann né aðrir á undan honum ætluðu sér að segja 
öðruvísi frá atburðunum en þeir höfðu sagtfrá, „er frá öndverðu 
voru sjónarvottar og þjónar orðsins“. — Rœða Pétrs postula 
frammi fyrir hinum rómverska hundraðshöfðingja, Kornelíusi í 
Sesarea, gefr oss greinilega hugmynd um þennan postullega pré- 
dikunarmáta: ,,þér þekkið þá atburði, sem gjörzt hafa um allt 
Gyðingaland og hófust í Galilea eftir þá skírn, setn Jóhannes 
hoðaðijhversu guð smurði Jesúm frá Nazaret með heilögum anda 
og krafti, að hann gekk í kring, gjöröi gott og grœddi alla, sem 
af djöHinum voru undirokaðir; því guð var með honurn, og vér 
erum vottar að öllu, sem hann gjörði í Gyðingalandi og í Je- 
rúsalem. þennan aflífuðu þeir og festu á tré“ o. s. frv. (Pg. 17, 
37-39). —• í bréfum sínum ber Páll postuli einnig iðulega þessa 
prédikan hinna tólf postula fyrir sig svo sem undirstöðu allrar 
vissu síðari tíma um hina sögulegu hjálpræðis-atburði. Til 
dremis upp á þetta má taka hinn alkunna stað í 1. Kor. 15. kap. 
frá 3. v.: „því eg kenndi yðr fyrst og fremst þann lærdóm, 
seni eg liefi ineðtekiö, að Kristr væri dáinn vegna vorra synda 
eftir ritningunum, og sé séðr af Kefasi og því næst af hinum 
tólf. Síðan var hann séðr í einu af meir en flmm hundruð 
brœðrum, er flestir lifa allt til þessa dags, en sumir eru dánir. 
])ar eftir birtist hann Jakobi, síðan öllum postulunum. Síðast, 
allra opinberaðist hann einnig mér eins og ótímabæmm burði,“ 
o. s. frv. 

því fer þannig fjarri, að ]mð sé rétt, sern vanalega er haldið 
frain, að autt millibil upp á að minnsta kosti fjörutíu ár sé á 

i) |>etta, sem hér er tekið fr.im, ætti oss íslen<lingum að skiljast eins vcl og 
nokkrum öðrum. Vér efum yfir höfuð ekki áreiðanlegleik hinna heztu fornsagna vorra, 
þótt vér vitum, að þær gevmdust svo lengi að eins í manna munnum ?ðr en þær 
voru skrásettar. Og eigi síðr er það vitanlegt, hveinig bjóðsögurnar íslenzku hafa 
geymzt meðan þær að eins voru sagðar eða áðr en alþýða fékk fœri á að lesa þær. 
Sama sagan var sögð mannsaldr eftir mannsaldr í hinum fjarlægustu og fráskildustu 
clölum íslands, oft með allsendis engum orðamun, það er ágætt dœmi þess, hve 
áreiðanlega hið sögulega orð getr varðveitzt í manna mr.nnum meðan það er enn 
óritað, " * Ritst. ,,Sam,“ 



—182— 


milli atbnrSanna í guSspjallssögunni og þcss tíma, er fj’rst var 
ritu<5 saga uni þessa atburði, og aíi nógu langr tími liati því liöiS 
til ]vess að óáreiðanlegar þjóð'sagnir og ætintýri gæti vnyndazt. 
Hinn inunnlegi vitnisburðr postulanna fyllir þvert á móti þetta 
tímabil algjörlega, og þar sem sá vitnisburðr var sí og æ endr- 
tekinn, fékk bann nærri því óbreytilegan búning, og var hon- 
um haldið áfram í fastákveðnu, ófrávíkjanlegu orðalagi, þangað 
til hann á endanum var fœrðr í letr. ]>ar sem svona stóð á, er 
því nær óhugsanlegt, að unnt haíi vcrið að smeygja ósönnum 
atburðum og neðum inn í söguna. það er of mikil birta yfir 
atburðunuin á postulatíðinni til ]>ess að óvirkilegar draummynd- 
ir gæti skoðaðar orðið sem virkilegleikr. Helgisögu-æfintýrin 
byrja ekki fyr en seinna, svo sem sjá má af hinum upokrypliiaku 
guðspjöllum frá annarri öld. 

(i. Sé nú þessu næst spurt aíS því, hvernig vitað verði mcð 
vissu, að þessar frásagnir um atburði í æíi Jesú, sem upphafiega 
geymdust að eins í manna munnum, hafi haldizt óafbakaðar og 
áreiðanlegar, þá er þetta svar vort: I þessu efni treystum vér 
hinum tólf trúu vottum, sein kristin kirkja á að þakka fram- 
farir sínar og vöxt á elztu tið. ]>eir fengu köllun til að vera 
vottar drottins, og uin samvizkusemi þeirra getr enginn efazt, 
sérstaklega að því er ]'að sneitir, að fara í vitnisburði sínum 
að eins með það, er þeir vissu að satt var. S\ o sem þegar er 
um getið, telr annar eins maðr og Strauss það siðferðislega ó- 
linefu, ef einhver ætlaði að ganga út frá því, að postularnir heföi 
með ásettu ráði viljað villa sjónir fyrir mönnum. 

þótt þeir nú het'ði viljað draga Iieiminn á tálar, þá myndi 
slík sviksamleg tilraun með engu móti liafa heppnazt upp í 
opið geðið á. þeim mörgu mönnum, sem viðriðnir voru við at- 
burði þá, er frá var sagt, og myndi hafi mótmælt vitnisburöi 
þeirra, c-f þar hefði að einhvetju leyti verið haggað sannleikan- , 
um. Hefði verk Jesú, þau or frain höfðu farið í Kapernaum, 
Betsaída, Nain, Nazaret, Jerúsalem, og nú voru boðuð af post- 
iilunum á þeitn söinu stöðuni, ekki verið alkunn og ómótmælan- 
It g, myndi allr lýðrinn, sem ekki »ar hlynntr prédikan þeirra, 
lutfa risið upp á móti þeim með þeirri ákæru, að þeir fœri með 

] ygí- 

það er líka vitanlegt, að postularnii- studdu einatt frásögu 


sína um atburöina í guöspjalls-boöskap sínum meö því aö minna 
á það, aS almenningr ætti þess kost, aS liafa gát á því, hvort 
þeir segSi satt frá. Yér höfum þegar minnzt á rœSu Pétrs í 
húsi Kornelíusar (Pg. 10,37: „þér þekkiS þá atburSi“, o. s. frv.). 
I Pg. 26, 26 segir Páll (frammi fyrir Agrippa konungi): „Kon- 
ungrirm skilr þetta, og við hann tala eg því einarðlega, af því eg 
þykist vita, að honum sé ekkert af þessu hulið, því það er ekki 
í afkima skeð.“ Ems stendr á með liinn áðr tilfœrða stað: 1. 
Kor. 15,6: „Síöan var hann séðr í einu af meir en fimm liundr- 
uð brœðrum", o. s. frv. 

Vér drögum nú aftr í einu þetta þrennt fram: fyrst hina 
sameiginlegu undirstöðu hinna þriggja guðspjalla, sem víða er 
orðrétt hin sama í þeim öllum; því næst uppnma þessarar und- 
irstöðu, ])að er að segja hinn munnlega, postullega vitnisburö, 
sem stöðugt og opinberlega var borinn fram frá því Jesús dó 
og þangað til guðspjöll þessi voru í letr fœrð, allt af með fratn í 
áheyrn fjölda fóiks, sem hafði verið við, þá er atburðirnir gjörð- 
ust; og enn fremr í þriðja lagi staðfesting Páls postula, í bréfurn 
hans frá því rúmum tuttugu áruni eftir dauða Krists, um það, 
að þessi vitnisburðr sé beinlínis kominn frá postulunum. þetta 
allt er oss þannig svo áreiðanleg trygging fyrir því, að öllum 
helztu atriðum guðspjallssögunnar megi hiklaust trúa, að naum- 
ast er unnt tneð neinni sögulegri rannsókn að komast að meiri 
vissu. Oss er því fullkomlega óhætt að halda þessu fram hik- 
laust: því fer svo fjarri, að kirkjan hafi fundið upp efnið í 
guðspjöliunum, að það er þvert á móti eigi unnt að gjöra sér 
neina aðra grein fyrir því að kirkjan varð til en þá, að það sé 
atleiðing af þessuin postullega boðskap, og enga aðra orsök 
er unnt að liugsa sér til þess, að þessi vitnisburðr kom fram, 
en atburðina, sem um er ritað. 

Og naumast hefði svo mikil mótmæli risið upp gegn svo 
augsýnilegum sannleika, hefði ekki að því leyti staðið sérstak- 
lega á, að margir atburða þeirra, er æfi Jesú var svo auðug að^ 
voru yjirnáttúrlegs eðlis. Á hinn bóginn styðjast mótmæli þau, 
sem svo einkennileg eru fyrir vorn tíma, gegn því, að undr geti 
komið fyrir, ekki við neinar vísindalegar röksemdir. 

Til að komast til vissu um, hvað sögulegr sannleikr sé, 
dugir með engu móti að ákveða fyrir fram, livað koinið geti 



—184— 


fyrir og hvaS ekki. Menn veröa blátt áfram aö rannsaka og 
prófa virkilegleikann. ])\ í að hann fer margoft svo langt út 
fyrir það, sem vér fáum gjört oss grein fyrir, að vér veröum á- 
vallt aS gjöi-a allt, sem vér geturn, til að auka eftirtekt vora, 
svo vér getum látið það, er fyrir oss kemr í lífi voru, verða ancl- 
lega eign vora. jietta gjöra menn, þá er um náttúrufrœðisleg 
efni er að rœða. Menn reyna og prófa, hvað sé eða ekki, og 
dœma svo um það á eftir, hvað komið geti fyrir og hvað ekki. 

j)ar sem það nú er nauðsynlegt, að gæta hinnar mestu var- 
kárni í öllu því, er náttúrufrœði kemr við, svo hvorki sé of 
rnikið eða of lítið staðhœft, þá er auðsætt, að svona löguð sann- 
leiksást og óhlutdrœgni er enn nauðsynlegri, þá er urn það er að 
rœða, að rannsaka hina leyndardómsfullu atburði í hinurn and- 
lega heimi, í mannkynssögunni, sem er starfsvæði mannlegs 
frelsis, rneira að segja nokkurskonar vigvöllr, þar sem vilji 
mannsins og vii ji guðs mœtast til baráttu. Á því svæði, og 
hvergi eins og þar, eru atvikin einatt svo óskiljanlega samtvinn- 
uð, að engin mannleg skarpskyggni fær fyrir fram sagt með 
vissu, hvernig úr þeirri flœkju skal greiða. Taki lieilbrigð skyn- 
semi tillit til þess hlutverks, sem yflr lröfuð liggr fyrirhenniút 
af virkilegleik þeirra eða þeirra atvika, mun hún láta sér nœgja 
að rannsaka vandlega vitnisburði þá, sem fyrir hendi eru, íhuga 
svo, hvað þeir benda á, og veita jafnframt viðtöku öllum nýjuin 
vitnisburðum, sem fyrir kunna að koma, og láta sér ekki detta 
í lrug að gefa út lög fyrir tilveruna eftir eigin lrugþótta. 

j)á er um sögulegan atburð eins og æfi Jesú er að rœða, er 
það jafn-mikið á móti allri vísindalegri aöfeið að segja fyrir- 
fram, að allt lrafi í þeirri æfisögu lilotið að vera náttúrlegt, eins 
og að segja fyrirfram, að sú æfísaga lrljóti að hafa verið yfirnátt- 
úrleg — í staðinn fyrir blátt áfram að rannsaka frásögur þær, 
er fyrir hendi eru, og ákveða síðan, hvað fyrir hafi komið. At- 
burðirnir eiga á undan öllu öðru að ráða og svo þar næst 
mannleg skynsemi. Hennar ætlunarverk er að eins að gjöra 
sér Ijóst og kannast við það, sem komið hetír fram. 

(Framhald í næsta blaði.) 





-185— 


SíSasti (16.) kapítuli Markúsar-guSspjalls er 20 vers. Af 
];eim 20 versum vauta liin 12 síðustu, eða versin 9—20., í tvö 
elztu handrit af guðspjöllunum, sem til er á frummálinu, svo að 
eftir þeim endar guðspjallið á 8. versinu. ])essi síðari liluti kapí- 
tulans, sem þannig vantar í hin tvö handrit, er mjög þýðingar- 
mikill að efni til, einkum fyrir þann vitnisburð, sem þar er að 
finna, um síðustu opinberan Jesú fyrir lærisveinum hans áðr en 
hann sté upp til himins og himnaförina sjálfa. Kafli þessi 
stendr nú í mörgum gömlum og góðum handritum af guðspjall- 
inu,og hinir fornu kirkjufeðr viðrkenna í einu hljóði, að liann sé 
ekta,enda er hann tekinn með í allar biblíu-útgáfur á öllum tung- 
uni. En fyrir þásök, að hin tvö guðspjallahandrit, sem ekki liafa 
hin 12 vers, eru eldri en öll önnur, hafa jafnvel sumir trúaðir 
guðfrœðingar hikað sér við að eigna þessum kafla gildi sem full- 
komnu guðspjallsorði. Og vantrúar-glamrararnir sumir hafa 
hent þetta á lofti og reynt til aö gjöra úr því heilmikið númer, 
að annar eins kafli og þessi seinast í Markúsar guðspjalli skuli 
vera látinn standa í biblíunni og í kirkjunni metinn eins og liver 
annar hluti guðspjallsins. 

])að hefir nú almennt meðal guðfrœðinga verið talið víst, að 
hinn umrœddi kafli, þótt ekta liafi verið talinn, væri af öðrum 
manni ritaðr en þeim, sem að öðru leyti hefir fœrt guðspjall 
þetta í letr (Jóhannesi Markúsi) — á sama liátt og það er að 
sjálfsögöu viðrkennt, að niðrlag 5. Mósesbókar, sem segir frá 
dauða Mósesar, sé ekta og þó af öðrum ritaö en Móses, aðalhöf- 
undi bóka þeirra, sem við hann eru kenndar. ])að hefir aldrei í 
kirkjunni verið farið í neina launkofa með það, að niðrlaginu í 
Markúsar guðspjalli, eins og það stendr í biblíu vorri,"inuni hafa 
verið bœtt við guðspjallið af öðrum manni en guðspjallamannin- 
um sjálfum ; en menn hafa haft það fyrir satt, að það sem í þess- 
um viðbœti stendr, sé áreiðanlegt, sökum þess það væri frá ein- 
hvérjum kristnum manni, er staðið liefði í nánu sambandi við 
postulana eða lærisveina þeirra. 

það er nú rétt fyrir skömmu komin frarn upplýsing um 
það, að þessi ætlan kirkjunnar muni vera alveg áreiðanleg. 
Handrit er til af guðspjöllum nýja testamentisins á armeniskri 
tungu, ritað árið 989 af munk einum, Jóhannesi að nafni handa 
kluustrinu Noravauk. Er í því handriti eftir S. vers 16. kap. í 



Mark. gu'Ssp. eyða, og í þá eyðu ritað með rauðu bleki: „Eftir 
Ariston öldung“, og svo koma versin 9.—10. rituð með sömu 
liendi. Vers þau, sem hér er um að rœða, voru kunnug Tatían, 
höfundi g u ð s p j a 11 a-h a r m o n í u n n a r J) , um árið 170 e. Kr. 
Fyrir þann tíma hefði þá Ariston þessi, sem hið armeniska 
guðspjalla-handrit eignar versin, átt að hafa verið uppi. En 
enginn kristinn rithöfundr eða kirkjulegr frœðimaðr með því 
nafni er kunnugr, svo framarlega sem nafnið er alveg óafbakað. 
En þess er að gæta, að nöfnunum Ariston og Aristíon er til forna 
oft blandað saman. Nú vill svo til, að Euvebíus, elzti kirkju- 
söguhöfundrinn, minnist á kristinn mann að nafni Aristíón, sem 
Papías, einn hinna svo kölluöu postullegu féðra, hati hlýtt á. 
Papías' var uppi snemma á 2. öld, og lítr út fyrir, að hann (um 
125 e. Kr.) hafi samið skýringar við eitthvað af guðspjöllunum og 
fengið til þess ýmsa upplýsing frá mönnum, sem persónulega 
höfðu þekkt postulana. Einn þeirra var Aristíon, og hcfir hann 
að öllum iíkindum verið uppi með Jóhannesi postula meðan 
liann á síðara hluta æfi sinnar átti heima í Efesus í Litlu-Asíu, 
því að Papías var líka lærisveinn Jóhannesar. 8é þetta rétt 
ályktaö, eins og full ástœða virðist vera til að ætla, ætti að vera 
óhætt að trúa því, að þaö, sem stendr í liinurn 12 síðustu versum 
Markúsar guðspjalls, sé cins áreiðanlegt eins og nokkuð annað i 
því guðspjalli, enda þótt annar maðr en Markús hafi fœrt þau 
vers í letr. 


Séra Jlelgi Hálfdanarson, forstöðumaðr prestaskólans í 
Reykjavík, andaðist 2. Jan., 67 ára gamall (fœddr 19. Ag. 1826). 
— Hann tók guðfrœðispróf við háskólann í Kaupmannahöfn 
1854 og prestvígðist á næsta ári til Kjalarnessþinga. Frá 1858 
til 1867 var hann prestr á Görðum á Alftanesi, en varð síðan 
kennari við prestaskólann. Arið 1885 varð hann forstöðumaðr 
þess skóla eftir Sigurð Melsteð, sem þá fékk lausn frá embætti. 

Séra Helgi var hinn langfremsti guðfrreðingr og kenni- 
maðr kirkjunnar á íslandi nú í síðustu tíð; enda var almennt 
við því búizt, að hann yrði gjörðr að biskupi landsins, þá erPétr 


I) Um fund >e^a merka rits herna um árið má lesa i Sant. 3. árg. nr. 3. 



■187— 


biskup féll frá. Hann var heitr fcrúmaSr og sann-evangeliskr í 
kenning sinni bæði sem prestr og guSfrreSiskennari. — Svo sem 
kunnugt er samdi hann barnalærdómskver þaS, sem unglingar 
læra nú í öllum íslenzkum söfnuðum. Hann vann og mikið aS 
sálmaskáldskap og er höfuSmaSr í hinni nýju sálmabók vorri. 
Af kirkjusögu hans hefir því miSr ekki komið úfc á prenfc nema 
lítill hluti. 


ÞAKKAIWllÐ 

til lektors, séra Helga sál. Hálfdanarsonar. 


Haf þökk fyrir skólann, sem þú hefir stýrt, 
haf þökk fyrir orSið, sem hefirSu skýrt, 
liaf þökk fyrir ráSin, sem réSir þú bezfc, 
og raungóða dœmið, sem eftir þú lézt. 

Haf þökk fyrir börnin, sem þú liefir frœtt, 
haf þökk fyrir fcrúna, sem hefirðu glœtt, 
haf þökk fyrir Ijósin guðs heilög og há, 
sem hefir þú upptendrað börnunum hjá. 

Haf þökk fyrir lýðinn, sem þér var svo kær, 
og þú vildir æ leiða guðs ríki nær. 

Haf þökk fyrir sálmanna fegrstu fjöld, 
er fólkið mun syngja hér öld eftir öld. 

Haf þökk fyrir ljóðin við skírnina skær, 
í skaut guðs er leidd eru börnin vor kær. 

Haf þökk fyrir ljóðin við fermingarfund, 
er festa þau heit sitt á œskunnar stund. 

Ilaf þökk fyrir Ijóðin, sem hljóma guðs hjörS, 
er heilaga flytur hún þjónustugjörð. 
líaf þökk fyrir Ijóðin viS lausnarans borS, 
er laða til borSsins þín hjartanleg orð. 



— 188 — 


Haf þökk fyrir ljóöin, cr liljóma svo hlytt, 
cr hjónin í kærleika sameinast hlítt. 

Haf þökk fyrir ljóöin, sem þíða vor sár 
og þerra'Vor sorgar- og skilnaðartár. 

Haf þökk fyrir kenningar, rœður og rit, 
og raunir og þi-autir og erviöi’ og strit. 

Haf þökk fyrir lífs þíns hið ljóinandi starf, 
og ljósið, sem kristninni gafst þú í arf. 

Valdemar Briem. 


Aldaillót III, sem þegar fyrir nokkru eru komin frá íslandi, liafa Jietta inni 
a'5 ltalda: Fyrst eru tvö kvæði, islenzkuð af séra Valdemar Briem, ncfnilega Presl- 
vigsluscnqr eftir Gerok og Kirkjukhikkan i Farum eftir Boye. j'ar næst e.r Gildi 
gamla testamcntisins eftir séra FriÖrik J. Bergmann; ])á Eilif vanscela eftir séra llaf- 
stein Pétrsson; þá Kristr oggamla testamentiSetúr séra N. Steingrfm porláksson; 
og seinast það, sem mest er í heimi (kærleikrinn) eftir ritst, Sam. — Verð Aldamóta 
er 50 cts., og er ritið til sölu hjá ritstjóra þess séra h'r. J. Bergmann, báðum prestun- 
um isl. hér í Winnipeg og sömuleiðis hjá bóksala W. H. Paulson. — Agóði allr af 
sölu Aldamóta gengr í skólasjóð kirkjufélagsins. 

Leiðrétting: I 78 . Daviðs sálrni eftir séra V. Br.í Október-nr.i Sam. stendr í 11. 
v. ,,úr herlúðrum“, en á að vera ,,úr herbúðum' 1 , og t 4. v. sama sálms, seinustu 
línu, stendr er í staðinn fyrir ett. 

I.exíur fyrir sunnudagsskólann; annar ársfjórðungr 1894 . 

1. lexia, sunnud. 1. Apríl: Bœn Jakobs og sigr: 1 Mós. 32, 9 —12 og 24 — 30 . 

2 . lexía, sunnud. 8 . Aprfl: Ofriðr á heimili Jakobs; 1. Mós. 37, 1—11. 

3 . lexía, sunnud. 15. Apríl: Jósef seldr til Egyptalands: 1. Mós. 37, 22—30. 

4. lexía, sunnud. 22. Apríl: Jósef settr ylir allt Egyptaland: 1. Mós. 41, 38—48. 

5 . lexía, sunnud. 28. Apríl: Jósef fyrirgefr brceðrum sínum: 1. Mós. 45, 1—15. 

ísafold, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Amerfku $1.50. M. Pálsson, 12 llarris Block, Winnipeg, er útsölumaðr. 

Slllinaufara hafa Kr. Olafsson, 575 MainSt., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Gardar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum fslenzkum. Kostar cinn dollar. 

KIliKJUBLAÐIÐ, ritstj. séra J>órh. Biarnarson, Kvik, 3. árg. 1893, c. 15 nrkir 
auk ókeypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 cts. og fæst hjá W.II. 
Paulson, Winnipcg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dak., og G. S. Sigurðssyni, Minne' 
ota, Minn. 

,,SAMEININGIN“ lcemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Frliðrik J. 
Bexgmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J>orláksson, Magnús I’álsson, Jón Böndal. 

PftENTSMIDJA LÖ&BEE.GS — WINNIPEG. 




